WikipediA 

Kiserbia 


Kiserbia ni tawi la Kiserbokroatia, moja kati ya lugha za Kislavoni, za jamii ya Lugha za Kihindi-Kiulaya, 
linalozungumzwa na watu milioni 8.5 - 9.5, zaidi katika nchi ya Serbia. 

Kiserbia kilikuwa lugha rasmi ya Yugoslavia pamoja na Kislovenia, Kikroatia na Kimasedonia. 

Kufuatana na tofauti za utamaduni na madhehebu, Kiserbokroatia kinaandikwa kwa alfabeti ya Kilatini 
upande wa Magharibi katika eneo la Kroatia na kwa alfabeti ya Kikirili upande wa Mashariki katika eneo la 
Serbia. 


Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kiserbia kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kiserbia 
&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kiserbia&oldid=1061481" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 22 Aprili 2019, saa 15:19. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 
























